વેલરી સુસલોવ 


સૌથી તાકાતવાળું કોણ છે? 


વેલરી સુસલોવ 


એલેક એન્ટોન ને હંમેશા પ્રશ્નો પૂછયા કરતો હતો. 

"આકાશ કેટલું ઊંચું છે?" 

"વધારે ઊડું શું છે - સમુદ્ર કે મહાસાગર?" 

"શું આપણે ધરતી માં કાણું કરીને બીજી બાજુ જઈ શકીયે?" 


આજે પણ, એલેક ઉછળ-કૂદ કરતો એન્ટોન સાથે ચાલવાની કોશિશ 
કરી રહ્યો હતો અને સવાલ પૂછી રહ્યો હતો, "કોણ વધારે સશક્ત છે, 
હાથી કે વ્હેલ? અને સૌથી બળવાન કોણ છે?" 


એન્ટોન ઉતાવળ માં હતો. એ હવે મોટો થઈ ગયો 
હતો અને એની પાસે કરવા માટે ઘણા કામ હતા. 
પણ એલેક એના સવાલ પૂછતો જ રહ્યો. 


"મને કહે સૌથી બળવાન કોણ છે?" 


"ત્યાં તું પેલી ક્રેન જોઈ રહ્યો છે?" એન્ટોને કહ્યું. ક્રેન 
રેલવે કોચ ને ઉઠાવી રહી છે. એનો અર્થ છે કે ક્રેન 
હાથી અથવા વ્હેલ ને કોઈ પીંછા ની જેમ 
સરળતાથી ઉઠાવી શકે છે." 

આ એક એવી વાત હતી જેના વિષે એલેકે ક્યારેય 
વિચાયું ન હતું. એ થોડી પળો ચૂપ રહ્યો પણ એણે 
ફરી પૂછ્યું, "પણ ક્રેન થી વધારે તાકાતવાળું કંઈ છે, 
એન્ટોન?" 


"તું પેલું પચાસ માલવાહક ડબ્બાઓ ને ખેંચતું વાદળી ઇલેક્ટ્રિક એન્જીન જોઈ રહ્યો 
છે? એ બધા માલવાહક ડબ્બા ભરચક ભરેલા છે. એનો અર્થ છે કે એન્જીન ક્રેન 
કરતા વધારે તાકાતવાળું છે, છે ને?" 


"હા," એલેકે ધીરે થી જવાબ આપ્યો. "તો પછી ઇલેક્ટ્રિક એન્જીન થી વધારે 
તાકાતવાળું શું છે?" 


"ત્યાં જો," એન્ટોને એલેક ને ઉઠાવતા અને એને પાળ પર બનાવેલી સળિયા ની 
વાડ પર ઉભો કરતા કહ્યું. "પેલા જહાજ માં માલ ભરાતો દેખાય છે? જહાજ લાકડાં, 
ગાંસડી, પીપ, અને સામાન ના ખોખા ને સમુદ્ર પાર બહુ દૂર લઈ જશે. એમાં એટલું 


મોટું ગોદામ છે કે એ પચ્ચીસ રેલગાડીઓ લઈ જઈ શકે. કદાચ ત્રીસ પણ. એ 
બધું સમુદ્ર ને પાર લઈ જશે." થા 


આ વિચારવાલાયક વાત હતી. એલેકે હવે 
દોરડું કૂદવાનું બંધ કયું. "એન્ટોન, પણ એ 
બધા માં સૌથી તાકાતવાળું શું છે? સૌથી 
તાકાતવાળું?" 


"મને હેરાન કરવાનું બંધ કર, એલેક. તું 
પોતે સમજવાની કોશિશ કર." 


એલેકે બહુ વિચાર્યું, પણ એ કંઈ નક્કી ન કરી શક્યો. 


"ચાલો, મને બતાવો," એણે આખરે કહ્યું. 
"ક્રેન ની લાંબી બૂમ ને કોણ ઉઠાવે છે? ક્રેન ને કોણ ચલાવે છે?" 


"મને ખબર છે! ક્રેન ઓપરેટર!" 


"અને કોણ ઇલેક્ટ્રિક એન્જીન ને રેલ ના 
પાટા પર દોડાવે છે અને પચાસ 
માલગાડી ના ડબ્બા ખેંચે છે?" 


"એન્જીનીર." 


"અને આ ક્રેન, ઇલેક્ટ્રિક એન્જીન અને જહાજ કોણે બનાવ્યા છે?" 
"લોકો એ." 


"અચ્છા, તો પછી સૌથી તાકાતવાળું કોણ છે?" 


"આપણે." 


